WYTH ODL, 


FAWL I GRIST, 


O WAITH GWAHANOL BRYDYDDION, 


ABERYSTWYTH 


ARGRAFFWYD GAN JAMES A WILLIAMS: 
. 


1811. 


I..-- David Thomas, Sir Gaernarfon. 


Pon perchen awen burwen barod, 
Pob tafod yn gytun, 
Rhowch fawl yn ufudd i Dduw nefol, 
i Trag'wyddol Fri ac.Un, 
I ganu'n gynnar gyson-gerdd seingar; ; 
Trigolion daear dewch, f 
“Gwîr fawl gorfoledd sain gysonaidd, 
Anrhydedd rhwyddaidd rhowch.” 
Our God is full of grace, 
Let all the human race 
Pay their duty to:th'. Almighty, 
PO his heavenly face. 





— 





2 


Fe ddaeth yr Iesu ì'r ddaear isod, 
O'i hynod le ei hun; 
Fe wisgai'n brysur, fel creadur, 
| Am dano natur dyn. 
'To save our souls from hell, 
'Fhat we may with him dwell; 
'The love and mercy of the Deity 
No tonguê can wholly tell. Ŵ 
Am wneyd yn hapus ddyn truenus, 
Oedd glwyfus, fe gaiff glôd ; 
Rydd parch ac urddas addasiddo,  - 
'Fra byddo'r nêf yn bod. 





TT dLIT Dn 


1L.«--Jonathan Hughes. 


Â N1 mae'n weddus felus foliant, 
Gogoniant Duw:ar gân, 
Agoriad geiriau, yn ol eìn doniau, 

O wîr galonau glân, 


— Gan geisio'n gysonganiadau Seion, 


i'r Iesu cyfion cu, 

Mewn odlau 'sbrydol, a Salmau duwiel, 

” bo'n llesiol i bob llu, 

'The duty of every kind, 

Of men with all their mind, 

To praise and honor our dear Savier, 

'That favor we may find. 
Oblegid iddo blygu a dyodde” 

Hyd angau friwiau a frâds. ^> 






































3 


o gariad g gwirfodd nef agorodd, 
Fe'i Froddodd ini'n rhâd. 
And yet doth always call, 
For sinners worse of all; y 
He turn'd with bloody bruised body, 
'The fury of Adam's fall. 
Mae gweinidogaeth iechydwriaeth. 
Yn helaeth amlhau; 
' Maddeuant pechod a gollyngdod, 
A chymmod i'n iachau, 


IiI.-- Walter Davies, Llanfechen. 
Ŵ 'C Lywars ganiad, lafar lefiad, 
| Mewn tŷniad pur gytun, 
A wnaeth dau brydydd o fawl i'n Harglwydd, 
'Tragywyddol Tri ac Un: 
Hìl brudd Hebron, greaduriaid gwaelion, 
Ni ddichon dynion doeth cao 
â ” Roi haeddol wîr-glôd i'r lân Drindod, 
a Am ollyngdod cymmod coeth. 
. By father Adam's fall, 
| E His offspring great and small, 
Y Were close confined, ^till Christ desonUl6d) 
Released healed all; 
:Sef pawb a geisio grâs yn groeso, 
I'w roi iddo Seilo sydd, 
Ond y gwaharddedig lu golledig, 
Dan ysig beryg. bydd. 
A2 









| 
ì 
| 
| 


Sweet Jesus suffer'd sore, 
He shed his precious gore, 
'To save the Christian from perdition ; 
Could God or man do more ? 
Pa'r galon galed wrth feddwl bured 
“Bu'r Fn cured côr, 


'Na wylai ddagrau o wir gar'digrwydd, 





í Er mawr-lwydd dìr a môr. | 
| 
y 1V.-—- William Jones, Rhôs-Llannerchrigog. 

is ' 


M,r achos clymu mawl â'r Iesu, 
Yn awr dan ganu i gyd, 
Am ein dwyn allan o rwydau Satan, 
Oedd aflan lydan lîd: 
Crist ei hunan ddaeth yn fuan, 
a O'r grôth yn Faban byw, 
| I achub gweiniaid bechaduriaid, 
Trwy wîr ordeiniad Duw. 
Praise ye the blessed Lord, 
With voice of one accord; 
'There is welcome in his kingdom, ' 
And freedom without fraud. a 
Haleluia i'r Jehofah, 
A'r gwìr Fessïah sydd, 
Canwn, seiniwn bawb Hosânna, 
Hynodaf benaf bydd. 
Let us to Jesus call, | 
'TheLord and King ofally i 


CERED YNG YG GAL YA REF 








” 


ts, 


| 
| 
i 


'To God of union and religion, - 
With true perfection fall. 
Rhoed nêf a daeâr yn gysongar, 
I Grist yn gynnar gân, 
Haeddiant, moliant, i Dduw'r gogoniant, 
A moliant fawr a mân. 


a a a< oM av a! 


V .---Daniel Owens, Rhôs-Llannerchrigog. 


Pawn trwy'r gwledydd efo'u gilydd, 
Mewn perffaith grefydd gre', 
Anrhydeddwch un Duw'r heddwch, 
Na folwch ond efe; 
i A'i un Fâb Iesu, a ddaeth i'n prynu, 
| A'n tŷnu o ganol tân; 
Boed clôd anfeidrol, i'n Tâd nefol, 
'Tragywyddol iddo ar gân. 
Come all you sinners mind, 
'Turn sinful ways behind; 
'The God of mercy, with great pity, 
Doth call---us very, kind. 
| Nesawn ato, gwrandawn arno, 
Nid yw fo'n delio'n dŷn; 
Parch, anrhydedd, clôd; a mawredd, 
F'o i'r gweddaidd Iesu gwŷn. 
Let every living thing, 
His praise and glory sing, 
| Shew their duty to th” Almighty, 
| And call the heavenly King. 





$ 
î 
Â 
1 
| 


WY ORG 



































6 | 
Mae fe'n barod i wneyd cymmod, 

Am bechod syndod syth; 
Rhown ninnau ogoniant am ein llwyddiant, 


Mawr foliant iddo fyth. 


FF MP ES S'ME' 


VI. He Penpont Llanychrymus. i 


Gari i'r prydyddion manol] mwynion, 
Wneyd y gyson gân, * 
O fawl i'r Iesu am ein gwaredu, | 
A'n tŷnu oll o'r tân; 
Rhof finnau foliant iddo'n bendant, 
Mewn ffyniant a gwâr ffydd, 
Un a'n carodd, Tri'n achubodd, 
A'n rhoddodd oll yn rhydd. 
Let us rejoice and sing, 
'To Christ our Lord and King, 
From Satan's power every sinner, 
Our Brother us did bring. 
'R hen Adda wreiddiol, a'n gwerthai 1 ddiafol, 
Yn blant uffernol ffau, 





' Nes cael gwaed puredd Oen tangnefedd, 


Glân hoywedd i'n glanhau. 
'Lord God, we must obey, 
And Christ.without delay; 
Praise him for ever, true Defender, 
And redeemer every day. 
Boed clôd i'r Arglwydd, yn dragywydd, 
Sy 'n Llywydd nêf'a llawr, 


Ein aml feiau, anwireddau, 
Duw, maddeu fach a mawr. 


PP SM CE) SM SM MW 


VII.---John Williams, Abertawe 


Y sawr ga'dd deimlad ffydd a From 
O werthfawr gariad Crist, 
Trwy faddeu ei bechod, rhyddhau'r gydwybed, 
Oddiwrth bob trallod trist: 


Mae'n achosiddo ganu ac uno, 


I foli'r Seilo Sanct, 
Am roddi'n rhyddion garcharorion, 
Afradlon blinion blant. 
Let us believe in thee, 
By faith we shall be free, 
From all damnation, evil devotion, 
And motion of misery. 
Y Balm of Gilead banner golau, 
Ddatododd gloiau'r glŷn; 
Llew o Juda a lyngcodd angeu, 
Ar ben Calfaria fryn, 
'The only sinner's Friend, 
We may in him depend ; 
Our best Redeemer, faithful Guider, 
For ever to the end. 


lôr y lluoedd, Brenin nefoedd, 


Ar y bydoedd sydd yn ben; 
Iddo'n bendant,-b'o'r gogoniant, 
A'r moliant fyth, Amen, 





8 


VIII. -- David Saunders. 


Âr y mwynion lân brydyddion, 
Oedd saith wŷr My hy; 
ADO n wythfed ddôf â'm tynged, 
,Am nodded yma i. nì; 
Ni s gall eigion doniau dynion, 
“ye. Boi digon yn eu 'dydd, 
ÔL O glodforedd i i'r Gogonedd, ; 
Yr hwn a'n dygai' n rhyddi' 
And bring us safe, you see, 
(Be not afraid) and free, 
| That we'll never any further 
Tu bondage live and be. 
Gallu'r Duwdod sydd i'w ganfod, 
I nôd ryfeddod faith, “o 


A doethineb anfeidroldeb, 
Yn wyneb hyn o waith, 


The angelŷ all abov a 
Do praise with flarning. He bo 
| May we here now procure 
/A wing to do as dove: 
'Tra fo'm yma, sŵn Hosanna 
Fo'n bena' o fewn i'n byd, 
Daw'n y diwedd 1 nì annedd, 
Yn llawn ei hêdd o hyd. 
DIWEDD. 


ddr 


[ Pris Ceiniog.) 


yli, Cflgmet 
_ O ; ^n ' ! 217 





